

! 

lf 



ii 



i 

J 



I 



FA - ORÐ 



ÆTTAR or, ÆFI -MINNING 



ÞORSTEINS SIGURDSSONAR 



SYSLUMANNS OG KLAUSTURHALDARA 



FORDUM I MÚLA - pINGI. 







At forlagi hans fona, Sigurdar og Peturs, 

útgéfin og prentud liiá J. R t Thiele i Kaupmannahö'fn I795\ 



Si prudentia una ndfit, jam contínuo 
una cum ea omnes virtutes aderunr, 

Aristoteles. 



Foreldrar Syflumanns Porfteins } Sigurdr Porgilsfon og 
Herdís Qorvardsdóttir , biuggu leingftum og fídaft á þeim 
bæ, er heitir Jórvi^ liggiandi i Haukadal og Qvennabrecku 
kirkiu-fókn, innan Dala-fyílu fyri veftan, hveria jörd 
pau áttu, og er XXX hundrud at dyrleika. 

Ektaqvinna Qorgilsv&r Gudrúnjónsdóttir; J>au biug- 
gu einninn á Jörva, fern og hans fadir Bergpór Biarnafon^ 
er átti Sigrídi Olafsdóttur, Prefts á Qvennabrecku, fem átti 
26 börn, og var fonr Brands Syílumanns i Snæfellsnefs- 
fyílu, bródur Marteins Biíkups og Gudrúnar ektaqvinnu 
pefs nafnkunna höfdíngia Dada Gudmundsfonar i Snóksdal. 
Hann var almennt nefndr Moldar-brandr, átti Starraftadi i 
Kolbeinsftada-hrepp og bió þar; hans kona var Halla^ 
dóttir Olafs prefts Koíbeinsfonar i Saurbæ á Hvalfiardar- 
ftrönd. En fadir nefndra fyftkina, Brands, Marteins og 
Gudrúnar, var ílra Einar Snorrafon, Öldubryggiar-fkáld 

A 2 kal- 





kalladr, fem héllt Stadaftad og var Officialis i Veftfirdínga- 
fiórtfungi; en módir þeirra var Ingirídur, fyftir Stepháns 
Bifkups Jónsfonar. 

Ektaqvinna Olafs prefts Brandsfonar Var Jngili'órg dót- 
tir Gudmundar Por/eifsfonar i Stóra-íkógi, fem átti Sigrídi 
dóttur Olafs prefts Magnúfsfonar á Stad á Reykianefi. Fa- 
dir, Por/eifs var Gudmundr íbnr Andrefar i KolJafirdi , fö/<£- 
mundarfonar rika y Arafonar y fem var bródir Ætf/z/y Lög- 
manns Gudmunclarfonar, Kona Gudmiindar Andresfonar var 
Jarprúdur dóttir Porlcifs Hirdftióra, fonar Bi'órns Hi'rdf- 
ftióra nÆtf, fem átti O/tf/i* dóttur Lopts ríka^ og var fonr 
^or/eifs og Kriflinar í Vatzfirdi. 

Fadir Herdifar^ módur Syflumanns Porfteins> Var 
porvardr RunóIfsfon> Sigurdsfonar y hvörs Runólfs bródir 
var Jón i Einarsnefi, Syflumadr, Sigurdsfon y fadir Sigur- 
dar Lögmanns, födr -födr Pórunnar Gudmundsdóttur y ekta- 
hiíftrúr Magnúfar Amtmanns Gis/afonar. Sá annar fonr 
Jóns> og bródir Sigurdar Lögmanns, var fíra Porleifr i 
Odda, fadir Mag. Bi'órtjs Biíkups á Hóium. 

Módir Herdifar og qvinna Porvardar vzvPórnnn dót- 
tir Egerts frá Snóksdal Hannesfonar> Biarnarfonar y Hannes- 
^ fonar Riddara og Hirdftióra yfir Iflandi, hvörs fadir var 
JSgert Egertsfon> noríkr Adálsmadr og Lögmadr i Víkinni. 

Qvinna Egerts Hannesfofyar vwHalldóra dóttir Háko- 
fjar> fem átti Sólveigu Jónsdóttur Marteinsfonar Biíkups; 

tn módur- fadir Hákonar yar Porfcifr Lögmadr Kortsfon y 

fadir 



fadir Gudmundar ríka\ er bió i Brokey á Breidafirdi. Fa- 
dir Hákonar var fíra Bi'órn Gislafon i Saurbæ, fem var Of- 
ficialis i Hólaftipti og hafdi þar at auk Mödruvalla-Klau-; 
ftur tii forráda; bródir þefs nafnfræga höfdíngia Avna 
Gislafonar át Hlídarenda. En fadir þefsara brædra var 
Gisii Hákonarfon^ Hal/sfonar y Sveinsfonar, Jónsfonar Lángs 
í Axarfirdi, fem Lángs-œtt er frá komin. 

Ektaqvinna Hannefar Biörnsfonar> födr-födr Vórwj- 
nar , módur-módur Vorfleins Syflumanns, var Gudrún 
dóttir Olafs frá Geitaíkardi, dóttur-fonar Gottfkálks Bi- 
íkups, er var Gottfká/ksfon y og finn uppruna hafdi af fama 
adallega gamla Ætt-ftofni i Norvegi, og ía loflegi Hen- 
árich Otto Bielke , fem var blár Riddari, og hér Stiptamt- 
madr yfir Iflandi. Qvinna O/afs á Geitaíkardi var Steimtnn 
dóttir Jóns á Svalbardi Magnúsfonar, hvörs Magniífar fa-; 
dir var Vorkéll Gudbiartsfon y Preftr at Laufáíi og Officialis 
Hóla - fliptis. Qvinna Jóns á Svalbardi var Ragnheidar 
Pétursdóttir, Loptsfonar y Ormsfonar, er átti Sólveigu dóttur 
ádr-nefnds Vor/eifs og Kriflínar i Vatzfirdi. 

En ektaqvirina Magnúfar á Svalbardi var Kriftín dóo 
tir Eyólfs Riddara, fonar Jrnfinns Riddara, fonar Porfteins 
Hirdftióra Eyólfsfonar. 

Ektaqvinna Biörns, íöáv^zh'Pórunnar^ módur-mó- 
dur Syflumanns Porfleins y yar pórunn dóttir fyrrnefnds 
JDada i Snóksdal, Gudmundarfohar y Finnsfonar y er átti Por- 
unniDadadóttur> fem komin var af Oddi Lögmanni Lepp.. 

Bródir 



Bródir Biúrns var Egcrt Hanncsfon, hér Lögmadr og Hird- 
ftióri, er þeir Engelíku fióreyfarar hertóku á fínu heimili 
13æ á Raudafandi 1579. 

Ektahiíftní födr Bi'úrns^ Hannefar Hirdftióra Egerts^ 
fonar, var Gudrún dóttir hins mikla höfdíngiaá finni tíd, 
Bi'örns Gudnafonar i Ögri. Ektaqvinna peíla Biorns var 
liagnhildur dóttir Híkalla-Biarna á Ketilflödum ; en qvin- 
\\&Gudna var Póra dóttir Biörns Hirdftióra ríka y porleifs 
fonar og Vatzfiardar -Kriftínar 3 dóttur Biarnar Jórfalafara 
Einarsfonar^ fem fat at Grund i Vatzfirdi, .átti þáftórrádu 
Grundar-Helgu, og var fonr Eiríks Riddara, er kominn 
var af Helga Magra landnámsmanni. Ektahuftru Eiríks 
Riddara var Vilhorg Einarsdóttir Porvaldsfonar i Vatzfirdi, 
er ktúPurídi dóttur þefs nafnfræga Lögmanns Snorra Stur- 
lufonar i Reykhollti, hvörs Snorra módir Giidny komin var 
af Myramanna - œtt> og telz at hafa verit hinn fiötti frá 
Egli Skallagrímsfyni. 

Af hvöriu fvo fáu, fem at miklu leiti utdregit er lír 
Ættartölu þeirri fona Syflumanns Porfteins, er hinn mikli 
frædimadr og vor niíverandi verdugi Biíkup, Dr. Hannes 
Finnsfon^ famantók i Kaupmannahöfn árit 1776, p>á nægi- 
lega fiá má, hvörfu Syflumadr Porfleinn af p>eim parti tí- 
manlegs fóma, er ættgöfgi heitir, eptir Guds foríión, med 
peirn hlutdriiígari mönnum her á landi verit hafí. 

Fyrir utan Porftein áttu þau Sigurdr og Herdís % 
fonu, fem álegg komuz, Porvard y fem vard Lögréttu- 

madr* 



madr, og SigurJj fem glptiz, og andadiz í ftóru bólunni, 
er hér géck yfir landit 1707 og 1708. Item eina dóttur 
Margretu, fem áfamt módur finni og bródr 1&orfteini fór 
auftr í Miíla-fyflu 1713 , og þareptir vard hin fyrfta ekta- 
qvinna ílra Hiörleifs Pórdarfonar , er fídaft héllt Valþiófs- 
ftad ; og var Prófaftr i nyrdra parti Mula- fyflu. 

Pá Qorfteiun fór nockut at þroíkaz, er J>efs gétid, at 
foreldrar hans hafi fiiótt mátt formerkia hiá honum meiri 
framfarafemi, enn aldri fvaradí, nppá gáfur og fkilníng 
til at nema hvad fem vera íkyldi, til munns og handa ; en 
famt héldu pau honum á hans uppvaxtar - árum eigi til 
frekara lærdóms edr menta, enn þá hiá flíku í fremri röd 
veranda gódu bónda-fólki vóru tídkanlegar, og þau fiálf 
vaniz höfdu ; hvöriu pó fynaz má at framar valdit hafii 
peirra fyritöku- enn efna-leyfi, J>ar þau vóru eigi einun- 
gis jardeigandi, fem ádr um gétr, heldr og par Herdís var 
einhvör hin mefta forftands-kona, höfdu her at auk fæmi- 
lega biífæld, og vóru jafnan framar veitandi enn þurfandi. 

En fyri J>ví hans lyft var eingu minni, enn hans gá- 
fur, til manndómlegrar eflíngar og athafna, J>á tók hann 
fér fyri med aldrinum af eiginn innblæftri, at leita meir og 
meir þeirrar framfarar, fem honum eptir J>eflum kríngum- 
ftædum var möguleg, famt at íkilia J>at daníka og pyd- 
veríka tungumál, heldr og at ná gódum grundvelli og 
peckíng í peim í pann tíd eptir Jónsbók , Receflum, Rét- 
tarbótum og Kxiftinréttum, tídkanlegu lögvífi og réttar- 

5 án S s 



gángs máta; i hvtfriu öllu hann, 'fyri í!na ópreytta áftun- 
dan, og eptirgrenflan hiá lærdúm munnum, nádi ftórri 
fullkomnan. En einkúm p>á hrófadi hann i pann máta 
ödrum framar Jóni Magm'isfyni , bródur peís loflega Pro- 
feílbris Arna Magmisfonar ', (hvörr jfón i pxv mundir var 
Syflumadr i Stranda-fyflu, og hafdi undir eins, vegna 
Lögmanns jPá/s Vida/ins , lögfögn á hencli i Dala-fyflu, 
og verit hefir einhvörr hinn margfródafli madr hér á 
landi), fyri þá férdeilis födurlega ahíd, er hann fér án 
verdíkuldunar, af finni manngcedíku , audfynt hefdi med 
hans tilfögn, bóka-láni, og undirvífan i mörgum greinum, 
en pó einkanlega lögvífinni. 

Pá þefli ungi madr Porfíeinn nií var ordinn rúmlega 
tvítugr, hafdi þeflii i nockr ár framfarit, án þefs at ýfir- 
géfa fína foreidra edr peirra þiónuflu, heldr fvofem í hiá- 
verkum, og var fyri fltt atgiörvi nafnkunnr ordinn um 
Veftfirdínga-fiórdung, og jafnvel i Nordurlandi, eptir pví 
hann af páveranda Biíkupi á Hólum Mag. Birhi Por/cifs- 
fyni hafdi par um nockra tíma til umráda Hörgárdals um- 
bod; vildi Lögmadr Vída/ín hafa i fyrflu fengit hann til 
Lögfagnara i Dala-fyflu, í ftad ádr nefnds Jóns Magniís- 
fonar, edr í hans forföllum; en par fií rádagiörd fyrir 
einhvöria grein afflóft, og Lögmanninum i pxv mundir 
eigi fidr mikils vardadi at fá íér einn duganlegann mann, 
til adftodar og fulltíngis vid J>at mikla Jardabókar-verk, 
er honum áfamt Profeflbre Arna Magnúsfyni var af Ko- 

... niíngi- 



- • 9 

mínginum uppálagt , pá* leitadiz hann" vid at' fá -porftein 
hinu frámar til þeflarar íyflunar j hvad pó vjlv í fyrílu for- 
géfins , eptir pví pefli J>á nylega hiá Biíkupi Vidalín yar 
biíinn at fá nockurt heitord fyrir Hallbiarnareyrar Hofpi- 
tali, hvört iien hann áleit fér at fönnu eigi fóma meira^ 
en pó varda minna, og hinu varanlegra í framtídinni. En 
pá Lögmadurinn , med fyrirheitum um gód laun og íína 
mikilsverda hylli, fidan petta ennfaftlegar áfóttij hvad af 
pví merkilega fendibrefi, er hann "Porfteini tii Jörva 1707 
hér um tiHkrifadi, enn giörr fiá má *) j pávardpataf, at 

Brefit er fvo látandi íem epthfylgir: 
j "Ehruprydde Velforftanduge 

"Monfr. porfleinn Sigurdsfon 

"Elíkulegi viit 

I »Med kiærleiks facklarte fyrer fídaft , ogfo fyrer ágiarta gódvilkl vid 

*mma veiku menn veftan komna, hvad.allt jeg vil, eptir veiku 
»megne tii hins befta mhTnaft; vitid, ad fídan vid íkildum, er Jad 
"til tídenda, ad nu er fá daudur, er eg feinkte J>á til mín ad fá i 
»|>ienuftu, fegar Jbier fogdud nej. því kiem jeg enn med hina fömu 
»bæn til ydar: Rádeft* til mín i Guds nsfne næftkomande ár, til 
»£éirra jbienuftu. verka , fem eg bad ydur og fagde feinaft , ad fylgia 
"mier ad uppfkript Jarda -bókarinnar og annara CommiíTíonis érinda, 
»en far á mille ío fem gódur fylgdarmadur , fem bæde vil jeg gagns 
»og fæmdar wnna, med J>vi móte fem vid um töludum &c, par i 
"móte'vii jeg gialda ydur um árid hriáiiú Ríxdala gyllde, og hallda 
»ydur jþó koft med íiálfum mier, en fá ydur bæde Jienaraog koft- 
"penínga , |>egar annadhvort Jarf jeg frá ydur ad víkia , edur ydur 
Pftét mier ad fenda i ádurtalinne og fvílíkre fienuftu. Hiermed vii 
"eg vera ydur fo einfalldur i rádum og tiilögum, fem Gud gefur 
1 B "mier 



Vorfleinn géck heldr at þefTum koftum, og rédiz'til Lög- 
mannfins at Vídidalstungu pat næfta ár 1708 , hvareptir 
hann fylgdi þefíum Land-CommiíTario at Jardabókar upp- 
íkriptinni og ödrum Commiííións erindum i næftu 4 ár, 
á hvörra fídaíta, nefnilega 1712, hann upp íkrifadi alla 

.:. '■ \ ; M: : rÉSr . ^VíWí: Miíla- 

"irrier vit á. Ef nú ecki ftendur annaci i vegi, enn áhyggia fyrir 
"ydtr ehrupryddre módur og fyftur, J)á fvipid ydur til fundar vid 
*mig, og íkulud jbíer fanna, ad eg mun J>ad ur J)vi rada , fem ydar 
''gódre módur hugnift vel , og £ad fo, ad bún meige um fkire enn 
"einn koft velia, fem £ó íieu bodleger. En ef ydur fyneft i vege 
fcftanda umtal vid Biíkupenn um Eyrar Hofpital , |>i vited ad jeg íkai 
*giarnan bót á fví ráda. . Verded mier nú ad lider og mun eg |>á 
»ydur aldrei ad ólide verda , og gefed mier fvar hier uppá , fad fem 
"greinilegt íie, nú íhax tilbaka med Einare, |>á er hann hveffur 
"aptur heimleiclis frá Búdardal. Virdid vel og látid ad bæn minne. 
"Ydur og y4ar ehruprydda módur og fyíiur .qvedium. vid porbiörg 
" *min óíkum allra heilla og velferla. Adieu 

Vídedalstúngu, 
4» Pecembr. cnno 1707. 

y. a. t. einf. vel. 
Páll Jónsfon Vídalin. 

*Minnift nú á hina fornu frændur ydar , Runólf 0% adra hönum fam- 
*tída; láted ydur ei i augum vaxa ad voga nockud; margur hefur 
»lá gisefumadur ordid, fem ei hefur jafnefnilegur verid, og færre 
"góda menn átt i £tt íinne jafn - nákomna. Opt velldur peníngur 
"pundej kynne og íkie fier hefdud af Jeífu hagnad einhvörn med 
"tídenne. Hitt er vijft med Guds hiálp, ad aungvann óhagnad munud 
»J>ier af JieíTum minum rádum hlióta. 

Gude befaladur fyr og íijd, 

(Qrdriett epter Autogrnphp). 



Múla - fyflu, og þetta fitt íldafta verk hiá þeim, fvo vel 
fem öniiuf, leyfti hann-af hendi til þeflara herra ftærftu 
ánægiu, og bar þarfyrir ur bytum þeirra beggia innilega 
velunnan, medan peir lifdu, fvo fem þau fendibréf nóg- 
lega votta, er þeir honum íTdan árlega tilfkrifudu. 

Nefnt ár 17 12, pá hann eptir fyrrfögdu ferdadiz yfir 
Múla-fyflu og íkrifadi p>ar Jardabókina, var Syflumadr 
BcJJi Gudmundsfon , er héllt midpart fyflunnar og helmíng 
Skridu -klaufturs undirliggiandi jarda med öllum heima- 
gardinum, miög hníginn á efraaldr; hvad til £>efs bar, 
at hann uppá væntanlegt íamþycki Há-yfirvaldanna afftód 
til Porfteins allri hálfri inntekt af greindum forléníngum, 
fem og Klaufturíins heimagardi; hvar i móti porfteinn un- 
dirgéckz at annaz öll Beffa embættis-verk i peim 1 1 þíng- 
lögum, er nefndum midparti pá fylgdu, famt faka-fólks 
hald , J>á undir bæri \ i hvörs tilliti hann fkyldi til fín taka 
og eignaz hér at auk allt faka-fallit: hvörir peirra þan- 
nig inngéngnu fkilmálar á þá næftkomanda vetri vóru 
ftadfeftir af hér þáveranda Stiptamtmanns fullmektugum 
Vicelögmanni Oddi Sigrtrdsjyni, er i pann tíd fat at Narf- 
eyri, fem og Amtmanns Mnllers umbodsmanni, Land- 
fógeta. Piíli Beyer á Befláftödum, hvöria báda hann hér 
uppá heimfókti, þá nefndir Lands -forftiórar honum og 
med fama, undir Konunglega ftadfeftíng, utgáfu Feftibref 
uppá lifstíd fyrir hinum ödrum helmíngi Skridu-klaufturs 
undirliggiandi jarda, fem Syflumadr Jón Porláksfon haldít 

B 2 í hafdi 



hafdi til fíns daudadags , er innféll á þefTu íama'ári 1712^ 
Eptir hvört fvo heillavænlegt lítfall at Vorfleinn fvo ftrax 
á næfta fumri 1713 flutti fig at veftan med miklum tilkoft- 
nadi auílr at Skridu-klauftri, hvar hann bió til þefs 1718, 
þá Syflumadr Beffi, fyri þefs koniínglega Rentukammers 
tilhlutan, heimagardinn og honum fylgiandi helmíng 
Klauftr - jardanna uppgaf vid Syflumann Jens Petursfon 
Víum^ fem pá og fengit hafdi konunglegt Exíþedtans-bréf 
fyri fyflu partinum > i hvörium Porfleinn y eptir ádr inn- 
gengnum íkilmálum vid Beíla, lögfögnina pó á hendi 
hafdi til pefs 17 19. Hvarvid pat fvo fkédi, at ^orfleinn 
af ádr greindum lienum héllt nu ecki ödru eptir, enn 
peim helmíngi klauftr- jardanna, er Jón Þorláksfon ádr 
haldit hafdi; hvör ^orfleini fvo mótdræg umbilltíng niá 
væntanlega paraf orfakaz hafa, at Konunginum , fvovel 
fem Rentukammerinu,hefir eigi af vidkomandiYfirvöldum 
fullkomin upplyfing par um géfin verit, hvörfu hans 
verdfkuldan var nií ftór ordin, og at vífu miklu heldri 
enn Víuvis^ til at nióta greindra liena, fem pefs er nú 
lengi Koniíngfins og réttarins pienuftu á hendi haft hafdi,. 
fyrft f pau 4 ár, fem hann var vid Jarda-bókar famtek- 
nínguna, og parnæft i pau 5 ár, er hann eptir Yfirvald- 
ílns tilhlutan, vegna Bejfa Syflumanns, lögfögnina á hendi 
haft hafdi i midparti íyflunnarj hvad Vium^ ny-ordky* 
Undirkaupmadr á Reydarfiardar - höfn og réttargángs- 

fökum at Yonum framandi, ecki hafdi tji at bera, Hvörs- 

* • — — * 



vegna, páþeíTi nu endilega íkyldi vid Lðgfögninni taka 
*7 l 9> en fá fig eigi einfærann embættinu forftödu at 
veita, at hann tók J>at til ráds, at.giöra pann íkilmála-vid 
porfteiv, at hann íkyldi árlega med fér rída í fyíluna, og 
öllum Syflumanns verkum med fér gégna, eptir pvx fern 
hann óíkandi yrdi, éinhig Lögfögnina med fér hafa, ef 
þeirra Yfirvöld pat eptirléti : hvarfyrir hann til launa hafa 
íkyldi allann helmíng ágódans > fvo vel af jpví heila Klau- 
ftri fem Syflu partinum, fvo hvorr þeirra af peífum lie- 
num jöfn not hafa íkyldi, eptir jöfnum reikníngi # ). 

En 

*) » I Herrans nafne ínngaungum vid underíkrifadir foddann giörning 
»og Contract ockar i mille, fem epterfylger »: 

»l) Ad jeg Jens Veturfon Víum y Vice-fyílumadur i midparte 
»Múla-fyílu og Klaufturhaldare Skridu - klaufturs , fem nú befe alla- 
"reidu á hendur tekift alla lögfögn í tiedum fyílu - parte , epter far 
u ura med ockur Valldsmanninum Bejfa Gu&mundsfyni og mier aftöl- 
»udu, og íkal hafa £ar i mót bans hálfa inntekt, en fvara hönum, 
tValidsmanninum, árlega hálfu fyílu-gialldinu, legg til riettra hel- 
»mínga íkipta vid virduglegann Skriduklaufturs jarda halldara Monfr, 
yporftein Sigurdsfon allt fad fem eg kann uppbera mcira af Klauftur- 
"jordunum og Syflunne, enn inntekt af feim helminge Klauftur- 
Jardanna, fem hann helldur, uppftígur ad landaurum edur fiíkatali, 
»af hvöriu eg vil J>ó fyrft taka íb mikid fem mitt liensgialld eptir 
».Syíluna og klauftrid verdur meira enn hans eptir Klauftur - jardir- 
*nar, fo ad hvor ockar hafe jafnmikla innkomft og útfvöron af beggii 
"ockav forlieníngum, eptir riettvífum reiknínge, fem far um íkal 
"árlega giöraft ockar i mille\ 

»3) Hicr 



En J>á Syflumanni porfteini tveim árum ftdar, i?2r, 
var veictr nordafti partr fyflunnar eptir Syflumann-Æ/ör* 
Pétursfon, fem faánn uppgaf vid Syflumann Þorftein, fvo 
giördi þeiTi greind kiör Viums til ftórmuna léttafi, med 
pví at leggia til greindra helmínga - íkipta inntektanna 
pannpeílaSyflu-partsafrakftur, er honum tilheyrdi, enn 

*a) Hicr Imót íkil eg mier af pnrfteine Signrdsfyne , ad hann 
»fíe mier til adftodar i Lögfcgnenne , og öllum þeim embættis út- 
"riettíngum og.verkum, fem jþar ad I níga , epter |>ví fem hann beft 
»veit og kann, og ríde med mier í fy/luna á öll faug þíng, feni 
"nockur vandamál til ftanda, um ad dæma edur i Preceffa koma ; og 
"petta ftandi fo óbrigdanlegt af heggia ockar hálfu , fo leinge Gud 
»ann ofs öllum lífs-ftunda, velnefndum Valldsmannenum Bejfa 
™Gudmundsfyne og ockur bádum". 

»Eh 3) audnift ockur porfteine Sigurdsjjne ad lifa' J>ann dag, 
»fem Gude þócknaft frá JeiTu ftundlega til fín ad kalla ockar vel- 
"nefndann Velgiörda-födur B. G. S. fo eg verde virkilegur Syflúma- 
*dur i ádurfögdum Sy/Iu-parte, epter míns alhanádugafta Arvakóngs 
»og Herra far uppj| útgefnu brefe; £á íkal porfteinn Sigurdsfon 
1 *»liálfa peníngana, fem eg J>arf fyrir fyíluna i feftu ad gefa , til láta 
*mier til mcdtöku, Syíluna med mier reka , og öllum feim'Sy/lu- 
"manns verkum med miergiegna, fem eg ó/kande verd , án allrar 
"forfómunar, med koftgiæfne i öllu J>ví, fem hönum er leyfikgt, 
néihninn Lögfögnina med mier hafa , ef ockar Yfirvalldi fócknaft fo 
"vera láta, og annaft fánga til helmínga vid mig, ef til falla r . 

"4) Hier ímót /kal hann eígnaft og uppbera alla hálfa Sy/Iun- 
»riar innkomft, hvörtu nafne fem heiter, íkatta, giaftolla, landíkull- 
"der, fakeyre og*vogrek, ámóts vid mig, fo ad vid JSar epter höfum 
^jáfnmikinn ágóda og mntekt af beggia óckar forlieníngum , Sy/I- 

"unne 



pó honunx til ílíkrar mála-midlunar'engin íkylda bæri, 
eptir þeirra ádr-greindum íkilmálum; hvad med rétt 
bródurlegri ejníng J>eirra á milli panninn vidhiellz i næftu 
19 ár, edr partil 1738, pá er þeir penna finn giörníng 
upphófu , og fyrir pvúlk öll vidíkipti gáfu hvor ödrum 
mikit vinfamlega íkriflega qvittéríng. 

Pá 

*unne 0% Klnuftrinu, alla ockar lífdaga upp £adan, med bródurlegum 
tf billegum reiknlnge á bndar fidur, fem árlega íkal gíöraft ockar á 
"mille. Hálfu eptergiallde Syflunnar, fem er 10J Rd. fpecie, íkai 
»hann árlega til mín fvara, fyrre enn biedan frá er ridid til Aljríngs, 
"item hálfum fakeyre, og vogreka betalíng, edur og take af óíkíptu 
»Syflu gialldenu fo mikid fem fvarar ollu J>eíTu , en hinu íie íkipt i 
"hclmínga ockar i millum, fem fyr er fagt". 

"Öllum bier fyríkvifudum íkilmálum virduglegs Vice - fyílu- 
"mannfins Mr. Jens Petursfonar Víums er eg i allann máta famf>yckur 
»o*dínn , og lofa|>á, íried Guds fulltínge, ad hallda, og i allann 
^mcguiegann máta med aeru og hreinlyndi vel ad efna, fo leingc vid 
viifum báder, og eg nyt fyrfogdrar midlunar og ágóda af Syílunnar 
"innkomft, fem hann mier i |>efíare Contract heitid hefur. En vííie 
»hann, ad eg foíem Lögfagnare med hö'irum Syílumanns erindum 
*giegne, J)á tilíkil eg, ad hann far uppá YfírvaHdsins leyfe og fam- 
»J>ycke fáe, fo ecke til min kome J>ar epter ad fækia^ 

"Öllu framan og ofaníkrifudu til óriúfanlegrar ftadfeftu og fulls 
"kraptar fkrifum vid báder ockar nöfn med eigin hondum hier fyreu 
*nedan, og cjnyckium ockar veniulegum fígnetum ad Kietilftödum 
»á Völlum fann 12 Apr. 1719, og eru af JeíTum Contract 2 Oriv 
^ginaler eins hliódande lifm hiá hvorium* ockar. 

Jens Peturfon Vínm. Qorfleinn Sigurdsfon, 

(L, S.) (L. S.) 



pá Syflumadr Vium nu eptir ádr fögdu hafdi fengit 
til umfláda Klaufturfms heimagard, er allr fylgdi þeim 
helmíngi klauftr - jardanna, fem hann til fin feft hafdi 
eptir ffefa; flutti porfteinn fig padan ad Vídivöllum ytri 
i Fliótzdal, hvar hann bió i famfelld 42 ár, nefnilega tii 
17Ö0, pá hann á næfta fumri, eckiumadr ordinn, brá 
biíi á fínu 82 aldurs ári, og veik til fonar firis Syflumanns 
• Péturs at Ketilftödum á Völlum ; hiá hvörium hann , laus 
vid pau mædufömu bufkapar umfvif, allt ad einum litlum 
jardar- parti i Fliótzdal, á hvörium hann lét nockut af 
íínum hiiíum og gripum eptir verda, lifdi miög rólega 
pau 5 ár eígi full, fem eptir vóru æfi hans. 

Frá pvf árit 1713 , at hann flutti fig at veftan , og tii 
i75 r 5 at hann uppgaf nordafta part Syflunnar vid fon finn 
Pctr y er í pá næftlidin 5 ár, eptir pefs konúnglega Ren- 
tukammers tilíkickun, hafdi verit hiá honum Lögfagn- 
ari; var í Miíla-fyflu jafnadarlegt gott árferdi uppá landit, 
og fvo mikill fifki-afli,. at i Reydarfirdi urdu giarnan 9 
til 12 hundrada hlutir á peirri feinni vertíd, fem reikna- 
diz frá Michaelis - meílii og tii Jóla, og med vidlíka hætti 
i ödrum fiördum ; hvar af fylgdi velmeigan alpydunnar, 
og at Syflumenn par höfdu gódar inntektir, hvörra peir 
og nutu i ftærfta hóglífi, eptir pví par vóru pá pvílíkar 
kyrdir fyrir málaferlum, at peim gafz traudlega orfök 
optar píng at halda, enn pá peir manntals-píngin ráku, 
og faka- edr óbóta-mái undir báruz, hvör £0 næftum 

alitíd 



dlltíd án ftefnufara vóru handtérud. Hvarvid, fem og 
Syílumanns Qorfleins mikla forftand i biííkapar - fökum, 
þat íkédi, at jafnvel pó hann, at vonum, efna-hægr 
væri, pá hann at veftan kom, einninn mikitkoftadi fín 
reifa, femhann, fyrir 2 árum auftr kominn, árit 1715 
giördi til Kaupmannahafnar, i pær vændir at fá konung- 
legt Vonar-bréf (Exfpedans) fyrir midparti Syflunnar; 
pá bættuz pó med framtídinni honum fvo penínga-rád, 
at þegar Kirkiubæar - klauftr, eptir kontínglegu forlagi, 
var á Alþíngi tii fölu uppbodit árit 1736 fyrir 1600 Rd., 
fvo rédiz hann í þat, eptir nockurra hans gódra vina áeg- 
gian, fem hann og hér til ftydia vildu, nefnda penínga 
fummu uppá pat at bióda; fyri hvöria J>at var og honum, 
fem hærft-biódanda, tilflegit* Var hans tilgángr i þeflli 
ía, at hann hugdi fig á tied Klauftr atflytia, og Syflu- 
dæmit yfirgéfa, fvo hann i kyrd og rófemd mætti fína tíd 
þar uténda: hvör hans áfetníngr p>ó brázt honum, J>ar 
Koniíngurinn, á móti von, fann eigi fyrir gott, þetta 
hans kaup éptir á allranádugaft at ftadfefta* Og á lík- 
ann hátt géck J>at til 4U111 árum par eptir, J>ápathálfa 
Skridu-klauftr, eptir Syflumann Jens Vhnn fráfaliinn, var 
honum á Alþíngi árit 1740 uppá forpagtning tilflegit, fem 
hærft - biódanda, at Rentukammerit vildi hans bod ári 
fídar eigi famþyckia, heldr veitöí tiedaniMtlauftur-hel- 
míng Syflumanni Hans Vínm^ hvör at fönnu var til ftadar 
áPínginu, J>á uppbodit fkédi, en vogadi J>ó eigi at íldr 

C l. fama 



famaár, p>ví J fínum ritum at fyrirhlíta vid pat koniíng- 
lega Rentukammer, at hann eigi af þeíla hálfa Klaufturs 
uppbodi, eptir finn fráfallna födur, vitad hefdi, og hér 
uppá at byggia eitt hærra eptirbod*), hvat honum og 
luckadiz^ Af hvöriu, fem og pví ádr er áminzt, J>á fiá 
má, hvörfu luckan Syílumanni Porfteim , i peim greinum 
fem áhrærdi embættis lítvegur, verit hafi ærit bágborin, 
og eigi fvarat hans atgiörvi, fem p>ar af má marka i hví- 

*) Juftitz-ráds og Amtmanns J. Lafrentz hér ad lútandi bref tii 
Syílumanns pqrjieins frá 25 Juiii 1751. "Jeg maae ugierne herved 
»lade hannem vide, at Syflelmand Hcns Vium haver tilíheget íig 
»Skrede-Clofters halve Part, ved en ufandfcrdig og vrang Beretning, 
"i det hand haver tilíkrevet Cammer - Collegium , og klaget fig, at 
"ermeldte Klofter blev ved Auction opbödet til Höiftbydende, uden 
'hans Videníkab, og i hans Fmyarelfe, da jeg dog tilböd hannem, 
"forend Auctionen blev holdt, at byde derpaa , og det fom meere er, 
»lod ved Laugmand Giflcfen bede hans Svigerfader, at byde derpaa 
»for Haus Vium\ fom undfkyldte fig, og gav til Svar, at Syfíelman- 
>'den Vium kunde mcget vel leve af de ade Syfleler hand havde, og 
»at hand förft vilde fee, hvordan hans Opförfel og Conduite var, og 
»i Fald , at hand fornam , at det var ham tienligt at bave Klofterer, 
"kunde liand altid foa det, faa fom Syflelmanden Tborjlein Sigurdsfen 
*var en gammel fvag Mand. Imidlertid haver hand ved fin ufand- 
"færdige Indberetning og 100 Rdlers Fafte tilfneget flg den Part af 
"Clofteret, Ibm' blev Hr. Syífelmnnden tilílaget for Aaret 1740 til 
"1741 , og indftillet til Cammer- Collegii Approbation, om hand for 
»flt giorde Bud og 90 Rdr. Fafie maatte beholde det fin Livstid; 
"hvorpaa formedelft ovenbemeldte Hans Viums ufandfærdige Opdigt 
*cr faldet contraire Refolution % 



: 



» — 19 

líku áliti verit hafi, hvat hans lögvífi og gódrar Landrtiór- 
nar peckíng áhrærir, at hann var einn i tölu þeirra fiögra 
heldftu Syflumanna i Landinu, fem Kondngr Chrifiian 6ti 
útnefndi árit 1732 til fulltíngis pá Verandi Lögmönnum, 
Benedict p.f. og Magnúfi Gislnfyni, i famantekníng annarar 
nyrrar Lögbókar; og pá greindu mikla vanda - verki 
eptir nockr ár var lokit, gaf Lögmadr Mr.gnús , er verit 
hefir einhyörr hinn hyggnafti Höfdíngi i landinu , og i 
þeflari Laga famtekníng var álítandi fem íaíin, hans til- 
lögum þat hrós , at þær frá aungum betri komit hefdi*). 

pefs er ad framan gétid, hvörfu i Múla-fyflu, med- 
an Syflumadr Jens Víum og hann höfdu lögfögnina, ecki 
eindngis uppá árferdit til lands og flóar, hér ein gyllini 
tíd verit hafi, heldr og uppá fridfemi og rófemd fyri má- 
"laferlum og ftefnum , fem í þær mundir hér varla heyr- 
duz nefndar; því fvofem fólk var eingu fídr ó-efad um 
hans áftundan og vilia, enn vitsmuni, til at giöra rétt, fvo 
pá nockur prætu-efni, er jafnanlutu til hans atqvæda, fyri- 
féilu, lét þat fér almennt nægia, hvad hann, fem annar gódr 

C 2 vinr, 

*) N 4. af LÖgmannfíns fendibrefi til Syílumanns porftóm dat. fann 
25 Julii 1738« 

"Ecki er J>at fatt, ad ydar Remarquer hafe ei verid adgvírttar, 
»bví f>ær vóru fcefs verdar. Meít af ydar 3diu og 5tu Bók er inn- 
"komid i Conceptid, en ei yfer ^ílu bókina. Eg declarera þad 
"hreint, ad einginn hefur betre Remarquer gefid enn bier, og Jad 
"hefi eg íkrifad Stipamtmanne (Hendricb Okftn), 



vinr, framar enn Yfirvald, munnlega edr íkriflega þarum 
uríkurdadi. En nefnt ár 1740, pá Syflumadr Jens Fium 
drucknadi, og fonr hans Syflumadr Hans Fíum var ördinh 
Syflumadr i mid- og fudr-pörtunum, tóku til at giöraz á 
ílíkum hans nádum nockur umfkipti, fyrir ymfar ófam-- 
pyckis greinir, er milli peirra urdú, medan peir i Fliótz- 
dalfaman vóru; i hvörium, þáþær komu undir þeirra Yfir- 
valda álit, ^hans tiedr mótpartr beid pó jafnan lægra hlut. 

Hér at auk undirbarz honum i fíaum aldurdómi noc- 
kurt þrætu-efni og misklíd vid J>á veranda þefs Iflendíka 
Compagnies kaupmann á Vopnafirdi, Friderich Rofai- , 
vieyer, lítafríngun þefs iflendíka ullarvarníngs, er pk fór 
árlega meir og meir i vöxt hiá þeflum, fvovel fem ödrum 
Iílands kaupmönnum ; hvar á ófah nefndr kaupmadr pví 
bætti, at fyniahonum líttektaroghöndlunar inefndrikaup- 
ftefnu, undir pví réttinda yfirbragdi, at ei fveitin Fliótz- 
dalr, hvar Syflumadurinn hefdi fitt adfetr, og þefsvegna 
eigl heldr fiálfr hann, tilheyrdu nefndu Vopnafiardar 
diftricti, heldr Reydarfirdi. En þar Syflumadurinn gat 
hér í móti þat fynt og íannat, at hann á Vopnafirdi i 
næftu 30 ár óflitna höndlun briíkat hefdi, og ac hann vid 
byriun p>efla Compagnies hefdi fér þenna Kaupftad, eptir 
Höndlunar-íkílmálanna leyfi og fyrimælum, utvalit; pí 
féll hér uppá fvo látandi hérads- dómr árit 1754: at kaup- 
madr, fem þái næftu 2 árihafdi giört hans fendimenn 
og vörur aptr-jreka, og honum úttektar fyniat, íkyidi 

honum 



■ 2 1 

Iionum i bætur'og' máls-koftnad frára 22 Rd. og hér hlés 
fkyldr vera, honum framvegis höndlunar og uttektar at 
unna, eptir því fem at undanförnu verit hefdi. At hvöriu 
íkédu kaupmadr , tii Kaupmannahafnar heim kominn, á 
tilhlydilegum ftödum fökina enn framar framfærdi, férí- 
lagi áteliandi, at dómurinn af Syflumanni Pétri, fem væri 
fækiandans eginn fonr, affagdr verit hefdi. Ætludu p>á 
margir, at Compagniet edr Kaupmadurinn mundi ftefna 
málinu til ædra réttar, hvad þó eigi framkom. 

Pegar Syflumadr Vovfteinn árit 17 r8, fem fyrr er á 
minzt, flutti bií fitt frá Klauftrinu ad Vídivöllum, var ftí 
byggíng, íem Syflumadr J-ón Vor/áksfon fyrrmeir, p>á hana 
á jördinni bió, hafdi par giöra látid, miög ordin fellileg, 
og tunit komit i mefta örreyti; en á þefíu hvorutveggiu 
giörduz nií vonum brádar gód umfkipti, hvartil, hvad 
tiínit áhrærdi, eigi all-lítid gögnudu £>ær miklu vatz-veitín- 
gar, er hann at meftu med egin hendi á þadgiördi, og 
hvörra merki lengi munu fiáz meiga, eptir J>ví hann var 
einhvörr hinnmefti atorku- og forftandsmadr i bu-fyflu, 
fem menn i pann tíd viflu af at fegia; hvörsvegna at hans 
buíkapr par var og med mikJurn blóma, allt J>ar til honum 
fóru burdir at hnigna, og pat mikla hallæri hér i fyflu byf- 
iadiz árit 1752; hvad p>ar af medal annars má ráda, at 
hann leingi tfundádi yfir ftórt hundrad hundrada i laufa-fé 3 
og á medan pau ár vidhélduz, héllt tídum í fenn 7 til 8 
vinnumenn : hvaraf pat fylgdi, at hann i íínum fleftu bií- 

fyflu 



fyfluréglum Var álitinn fem annat uppfett merki, er allir 
honum nálægir þrifnir bændur fylgia vildu; hvöriu og at 
var famfara hiá honum ítór kunnátta og hugvit til margs- 
Jags fmída og allskyns naudfynlegs verklags, hérlendíkum 
biííkap þienandi, fem géck fvo vídt, at hann jafnvel áöllum 
edr fleftum hér þá brukanlegum qvennlegum handyrdum 
viífi at giöra fulla íkipanog fyrifögn, hvör hansfullkomnan 
og eptir á kom Inbyggiurum peflarar fyflu til eigi lítiila 
þarfa, fökum hans miklu gódfyfi, þeim hér um at undir- 
víía, er f>at girntuZj p>ar fumt af pvílíkum Jiftum var hér 
fólki ádr ókunnugt. 

Hér at auk, eptir pví hann hafdi allgóda peckíng á 
fiukdómum og medölum, fvo kom liann fiöJda fólks £>ar- 
med til hiálpar, eigi einiíngis i peirra utvortis heldr og 
innvortis veikindum. 

At andlits áfynd var hann vel farinn og med peim 
fyrimannlegri mönnum, medalmadr vel fvo at hæd, 
en nockru framar þrekinn, og at öllu vaxtar-lagi karl- 
mannlegr'. 

ÖU öii verk, en férílagi pau, íem hans embætti 
fnertu, vandadi hann af fremfla megni, og koflgæfdi 
ftöduglega, at aldrei i peim nockrar veilur vera íl<yldu; 
hvad honum og fökum hans gódu vitsmuna ávallt vel 
beppnadiz. I öllum vidfkiptum var hann fannfynn og 
billegr; i íjimm ordum, lofunum og viníkap vifs, tru- 
faflx, hreinlyndr, og rádhollr peim er þefs þurftu og 

leitu- 



leitudu. I fínum vidrædum var hann jafnan yfrid íkem- 
tinn, fyndinn og gagnordr, eptir því fem kríngumftæd- 
nnum i hvört finn hagadi, og var eigi ótamt, þá eitthvad 
broslegt undir barz, at yrkia parum gamans-vífur. 

Hér hiá pryddi hann fina umgengni med gudrækilegu, 
'fidfamlegu, og hógværu framgaungu-formi, fvo utan fem 
innan huís, hvört hann hélk med prydi, og ftórri áftundan, 
at komahiiium ílnum, erþeís þurftu, tilmanndómsog þrif- 
nadar, hvörs pau og all-fleft fidan meniar báru. Enférílagi 
var hann finu heimafólki, fem og ödrum ut i frá, álítandi 
fem ein ftödug fyrimynd uppá máta og hóffemi, er hann 
briíkadi, bædi i finum klæda-burdi, fem var án alls yfir- 
lætis, og i tilliti embættifins eigi vidhafnar-minni vera 
mátti; og eins i mat og dryck, er géck fvo vídt, at 
menn viílu £>efs eigi dæmi, at hann nockru finni ölvadr 
fiezt hefdi. 

Fátæka , fem hann fá og vifíi, at fitt erfidi og biarg- 
rædi vel og frómlega ftundudu, elfkadi hann og virdti, 
og var vid J>á fömu jafnan ör, liufr og hagqvæmr i gód- 
giördum; en pví hann hinum lidfinnti, fylgdu giarnan 
J>ær forþientu áíkiírur og íkriptar-mál. Hann uppfóftradi 
mörg umkomulaus börn, á hvörra uppfrædíngu til munns 
og handa hann lagdi £>á beftu áftundan; og at fiduftu gaf 
hann Annex-kirkiunni at Kétilftödum á Völlum jördina 
Sörlaftadi i Seidisfirdi, VI hundrud at dyrieika, med einu 

kiígil- 



24 ■= = 

kúgildi, fyrir utan adrar fmærri giafir, er hann gaf ymfura 
i laufa-fé, og i hans Teftamenti eru upptaldar. 

Þá hann var enn pk innan fextugs, heimfótti hann 
ftór óhreyfti med mikilli brióft-mædi og biiíg i fótunum, 
hvör vatnfóttar kennimerki honum pó eptir nockur ár 
fmámfaman bötnudu; i hvörs ftadhonum, undir áttræds 
aldr komnum, tilféllu önnur vanheilindi, med heyrnar- 
deyfu og miklum handa-íkiáifta, fem honum íldan fylgdu 
|>ad eptirvar æfinnar. 

Arit 1760 , J>á hann biíit hafdi á Vídivöllum yfir 42 
ár, fem ádr er. á minzt, flutti hann fig þadan til fonar 
fíns, Syílumanns Pcturs y ad Ketilftödum á Völlum, hvar 
hann eptir nærri 5 ára dvöl, og hæga fótt , fem hófz med 
verk undir hægri fíduntii, og honum héllt vid fængina 
riímlega i 4 dægr, rólega i Gudi burtfofnadi, eptir med- 
tekna heilaga aflaufn og Drottins qvöldmáltíd, pann 13 
Martii 1765 i vidurvift hans Sóknar - prefts, Prófaftfms 
fíra Pals Gndmundsfonar\ og fíns fyrnefnds fonar, á 

fihp 8?daaldurs ári, pá hann hafdi verit Syflumadr i nyrd- 
ra parti Miíla-fyflu i 30 ár, og næfta eins leingi á hendi 
haft Lögfögnina i midparti fömu Syflu. 

Ektaqvinna Syflumanns Porfteins Var Biörg dóttir 
fíra Pá/s, er héllt Goddali, hvörs fadir var fíra Svcinn 
jfónsfon á Bardi i Fliótum i Hegranefs-píngi, lærdr og 
nafnkunnr madr i íínrii tíd. En módir Biargar og ekta- 

qvinna 



tjvinna ííra Pd/s var Qorh'Örg Oddsdóttir y Biríksfon >ar ', Odds- 
fonar Biíkups i Skálhollti. 

Med peflari finni ektaqvinnu átti Qorflcinn Syílu- 
madr 3 fonu, af hvörium fá eldfti hiet jtón y fem andadiz 
at Vídivöllum ytrii peirri manníkædu landfaríbtt, er géck 
i Mula-fyílu um fumarit 1731 , á tvítugs aidri, og einum 
vetri eptir pat hann var úrSkálhollts-íkóla útíkrífadr; eitt 
frábært úngmenni uppá næmi, hvörs höfud-Jyft var eitt 
kriílilegt fidferdi og bóklegar mentir, i hvörium hann, 
fvo úngr, og nád hafdi óveniulegri fulJkomnan. 

Sá annar Var Sigurdr, fæddr at Skridu-klauftri 1714, 
lifir enn nlí, og er GulJfmídis-meiftari, fem verit hefir 
Oldermand edr ÖJdungr fyri Gullfmida-laginii i 18 fíni- 
felld ár, og nú Capteinn vidpat fyrfta Borgerfkabs- Com- 
pagnie i Kaupmannahöfn, kalJat Öfler-Compagnie. Og fá 
pridie og yngfti /Vír, fæddr at Vídivöllum ytri 1720, fem 
eptir födr finn var i 40 ár Sýílumadr i nordr-parti Múla- 
fyílu, ad peim 5 medreiknudum, fem hann af pví kon- 
únglegaRentukammeri var honumadjúngeradr, ogerenn 
á dögum. A milli peílára tveggia fídar nefndu fona finna 
giördi hann, 10 árum ádr hann andadíz, arfíkiptí áfcingnu 
fé og ófeingnu, eptir hvörium íkiptum hvors peirra hluti 
taldiz hér um til 2Ó00 Rdala, ? at jarda-gótzinu medreiknudu. 



Af peím 9 bornum, feyi S/gurdr átt hefír med f'nni 
fyrri ekcaqvinnu Mariu, dóttur Lauritz Ottcfens , fyrrum? 
kaupmanns á Vopnafirdi, fáluduz 4 á unga aldri, en 5 
komuz til aldurs og menníngar; hvör fér öll þat vidur- 
nefni Tborftenfen gefit hafa. Nöfn peirra eptir aldri eru : 

Bertbá Catrina, fædd 1743, hvörrar ektamadr er 
Cbriftopber Ba/k, Gullfmidr og Secund-Lieutenant í fyrr- 
nefndu Auftr-Compagnie vid Borgaraíkapinn iKaupman- 
nahöfn, med hvörium hun átt hefír 3 dætur, er lifa; af 
hvörium ein fyri nockrum árum er gipt einum vel ftudér- 
udu-m Birki-dómara par uti á landinu, at nafni Montage. 

Vorfteinn, fæddr 1748 , fem er vid handverk fö- 
dur fíns. 

Pétr> fæddr 1752, fem vard Doctor Medicinæ i 
Kóngsbergi i Norvegi , famt Profeflbr , og Iníþector þar 
vid Bergverks-íkólann, og andadiz þann ipda May 1792, 
á fínu fertugafia aldurs ári. Vid ílnum tveim ektaqvinnum 
gat hann 7 börn, 4 pillta og 3 ftiílkur, fem öll eru á lífi. 

Zauritz, fæddr 1754? fem i nockur ár var íkrifari 
i pví konunglega Rentukammeri, og nií Skips-fekretérí 
á peim koniínglega ítríds-flota. 



i fc 



Elifaleth Maria , fædd 1755, hvör nií fyrí fiórum 
árum er búin at mifla fínn- mann 3 fira jS/g-/'/ Vórhal/afon^ 
cr fyrft i jo ár var Preftr og Prófaftr i Grænlandi, en fídan 

■ 1 

Preflr og Prófaftr á Fióni i Danmörk, med hvörium henni 



vard ecki barna audit. Óg lakfinS; 

EigiU Danie/ ^ fæddr 1786 afbans, nú framlidinni, 
feinni ^qhu, Sophie Crufe y Commandeur Crufes fyftur, 
er.nú i uppvexdu . , . ... 



Sá fídaft nefndi -peflara brædra ^orfleins- íbna, Pétr, 
vard einninn tvígiptr, og áttimed finni fyrri konu Pórunni, 
dccturíira Gndmundnr\Pá!sfohar , fem héllt Kolfreyuftad, 

4&opuz 4, fem i þeirra aldurs 




rod eru: ' • 



Gudmundr, fæddr 1748, nú Syílumadr eptir födr finn 
i nyrdri Múla-fyílu, fem ordit hefir tví-jjíptr, og med 
flnum bádum qvinnum átt 12 börn, af hvörium at nii lifa 
4 fynir og 2 dætur, 

Biörg, fædd 1749, fem med íínum fyrra ínarifti Syílu- 
manni Guttormi Hiör/eifsjyni , og þeim nu veranda'llra 
" D 2 nirnh 



Arna ^orfteinsfym \ Prefti ad Kirkiubæ og Prófafti i nyrdri 
Miíla-fyílu, átt hefir 3 fonu og 3 dætur, er lifa. 

Hólmfrídur, fædd 1755 > hvörrar ektamadr er Oddr 
Stepbánsfofi) fyrrum fullmektugr Hra. Stiptamtmannfms 
L. A. Tbodahy íídan Notarius i Yfirréttinum, og fóáuítur- 
haldari til Píngeyra, af hvörra 9 börnum at Jifandi eru 2 
íynir og 2 dætur. Og 

Sigurdr, fæddr 1759-» íem nií er Syflumadr i Kióíar- 
fyflu, og Hérads-dómari i Gullbríngu-fyflu. 

Eru þá tilfamans 37, fem nú á peííii ári 1793 a ^ n id- ' 
ium Syflumanns Qorfteins vitaz .lifandi at veraj til hvörra 
panninn eihuhgis at hafa bendt i peíTii ágripi, Ritarinti 
fér duga lætr. 

Adr nefnd ektaqvinna Syflumanns Porfteins, Bi'órg y 
var med hærri medal-qvenmönnum at vexti, og at áfynd 
hin fyrimannlegafta ; hvöriu fvárádi og hennar háttfemi i 

" 

klædaburdi, géft-rifni og gódgiördnm, fvo víd fátæka 
fem ríka. Eigi heldr íkorti hana gott forftand i biííkapar 
fökum, né kunnáttu til allra peirra qvennlegra hand-idna. 



fem' hér J>á i landinu vóru tídkartlegar. Allann pann efra 
part æfi fmnar var hiin J>iád afymisleguminnvortis veikin- 
dum, og andadiz at Vídivöllum pann 28 Auguíli 1759, á 
fínu 75ta aldurs ári, eptir at J>au i farfælu og yndislegu 
hiónabandi höfdu faman verit i 47 ár, þá hiín var leidd 
i Valþiófsftada kirkiu fyri framan kórdyrnar, hvar og hans 
líkami 6 árum fídar var nidr lagdr. 

At Iyktum íyniz eigi af fér komit, pefs hér ftuttlega 
at geta: at enn pó Syflumadr Þorfteinn, fem fá er enga 
Pócknan hafdi á nockru fánytu priáli edr vidhöfn, fyri 
finn afgáng fvo fyrilegdi, at engin Lík-prédikun eptir 
hann haldin væri; og par þefsvegna eigi' orfök gæfiz, 
hans Æfi- fögu at famantaka, og eptir fornri lands- veniu 
opinberlega at uppleía vid hans jardar-för : fvo hefir Rit- 
höfundinum, par hann er einn af hans nidium, ecki at 
fídr þótt fér fkyldu til bera, ad nockru lír þeífu at bæta 
med hér framan - íkrifudu, (ad hvörs fannindum mörg 
bréf, auk ádr talinna, famt nockur .íiónar- og heyrnar- 
vitrii , fyrir utan hann, enn þá til eru) 3 bædi til vidhalds 
þefs framlidna verdíkuldadri æru i gröfinni, og leíendum 

°S 



cg heyréndum til fródleiks, en pó einkum til ánægiu hans 
ödrum afkomendum, hvörir nií þegar fyri Guds furdu 
ríka forfión, eptir ádr áminztu, fig fótfeíi hafa eigi einun- 
gis i'3 landfins fíórdungum og par nafnkunnir ordnir eru, 
heldr og i Danmörku og Norvegi fér íhdfeftur fengit 
hafa; hvörri finni fvo vídsvegar dreifdu litlu plantan fá 
Algódi virdiz framvegis mikla bleíTan at til leggia! 



f 



